Siya ang patnubay, sa lahat ng bagay
Ang ilaw ng tahanan sa ating bahay
Pagmamahal niya ay walang katulad
Magpakailanman, kahit siya'y magkaedad

Ang kanyang puso ay likas na busilak
Bukas palad palagi, lalo para sa anak
Pag-aalaga niyang walang kapantay
Ito ay subok na, at panghabang buhay

Sakripisyo nila ay di matawaran
Ang mga anak kanilang kasiyahan
Itaga sa bato, huwag nating hayaan
Mabalewala, kanilang pinaghirapan

Salamat sayo aking mahal na Ina
Ako ay nakalutang ngayon sa ulap
Aking susuklian, iyong kabutihan
Tatanawin kong utang na loob, magpakailanman.




